CAN 


YN DANGOS NIWEID Y 



JBarnedigaethau sydd wedi ac yn 
ei ddilyn: 


Ceisiwch yr Arglwydd, holl rai llariaidd y ddaear, y rliui 
a-wnaethant ei farn ef-; ceisiwch gyflawnder, ceisiwch 
larieidd-dra; fe allai y cuddir chwi yn nydd digofaint yr 
Arglwydd, Séph. 2. 3-. 

OAN owxi<z:.x:m[ 

Al yr hon y cîiwane^wyd Cywydd i’r ün dibcn. 

CAERNARFON, 


ARGItAFFWyD OAN~P. EFANS. 







«ijasBmaìíroííìt, 


AT Y BARLLEWYDD. 


Ddärllenydd 


caredig’, nid fy niben yw 
tramgwyddo neb, ond i bob darllenydd ystyriol sylwi 
ar yr ysgrythyrau crybwylledig yn y gân hon, a’u 
cydmaru âg ansawdd a dull ein gwlad; a’i nid oes 
rhyw debygolrwydd fod ein dutl yn galw am farn; ac 
wrth weddi am ddiwygiad yn ein penaethiaid o’r gor- 
thrymder yr ydym dano, dechreuwn gartref, rhag 
ofn mai ni sydd yn tynu y farn ar ein gwlad, o'r uchaf 
hyd yr isaf, Y mae ein i-hedfa, ẅrth natur, trwy y 
byd fel yr Haul trwy y deuddeg Arwyddíyn dechreu yn 

1. I Arius, sef ymddwynar bechod.^ 

2.1’r Taurus, ymgaledu mewn pechod a’r wár fel y 

gieuyn haiarn. 

3. l’r GeÄilliaid, ymgyfeillachu â’r annuwiol. 

4. l’r Cranc, mewn rhodiad gŵyrgam. 

5. I’r Leo, yn hyfion, ac yn greulon ynddo. 

6. I’r Yirgo, yn llawn anlladrwydd. 

7. l’r Libia, i’w hadnabod a’u pwyso gan bawb. 

8. l’r Scorpio, o gnofeydd cydwybod. 

9. I’r Sagitarius, rhyw farn neu gilydd. 

10. I ’r Cappricornius, o wanychdod ac ofnau. 

11. l’r Aquarius, íFy o edifeirwch. 

12. I’r Pisces, bydd rhaid wynebu’r ehangfor tragy- 
wyddol, parod neuanmharpd. 

Y mae meddwdod fel ballegrwyd gan ddiafoi, fel yt 
oedd yn ymosod ar^feddwì un gẃr fod yn rhaid iddo 


3 


wneuthur un o dri pheth, sef naill ai ymroì i feddwi ai 
myned at wraig' ei gymmydog, ai lladd ei gymmydog, 
ond yn barnu y cyntaf yn ddiniweid wrth y lleill, efe a 
ymroes i yfed, ond yn ei feddwdod aeth at wraig ei 
gymmydog, ac wedi hyn lladdocld ei gymmydog er 
mw^yn ei chael, a chospwyd ef yn ol ei haeddiant, &c. 
felly gwelwn fod llawer o bechodau yn y pechod hwn, 
fel y Pohpus, yn 

1. Cynhyrfu’r nwydau at bethau eraill. 

2. Drygu yr eiddo a thynu melldith arno, 

3. Poethihgenau gan syched a gwenwyno’rtafod, 

4. Dyrysu y rheswm a’r deall naturjol. 

5. Gwywo a gwanhau y nerth, methu hwyta. 

6. Dyma faethle pob chwant. 

7. Y mae yn gartrefle ymrafaelion. 

8. Y mae yn wae ynddo ei hun. 

Y mae y ddiod yn dda ynddi ei hun, ohd yn y camar- 
ferlad o honi y mae y drwg; fe ddywed Plini fod 195 
math neu amrywiaeth o win; ac yr oedd pob peth a 
greòdd yr Arglwydd yn dda ar y dechreu, Gen. 1. 31, 
ond y mae dyn yn eu camarfer fel y Lombardus hwnw 
a yfödd 3 galwyn o win ar yr un anadl, y’ngwydd yr 
ymerawdwrTiberius, a hwnw a’i gwnaeth yn Farchog 
CRnightj yn y fan, ondf a un ai gyda Dèifäs ai Lazarus 
y mae heddyw, yr Arglwydd a \Vyr; heb són am 
Abeiliades, Navelus, Torquatus, Milonais, C. Pisco, 
Herculus, &c. datguddiodd Noe yn ei feddwdod yr hyn 
a guddiasai agos i 600 o flyhyddoedd. Cadwed'yr 
Arglwydd ni ar ganol llwybrau ei orchymynion yw 
dymuniad eich annhymig W, O. 





&c, 

— 


J.AE’r Estrys, yn wir, yu well at ei ch 
Na llawer o wŷr wrth fyw yn afradlon, 
Gadawant eu teulu i haner newynu, 

Heb ddim i’w diwallu na dim i’w cynnesUj 
A heiant ÿ Plwy’ am na chaffant arian, 

I’r dafarn yr ânt hwy i wario y cyfan. 

Joh39. 16. iTim. 5. 8. 


Rhyw Sabath daeth swn yn foreu i’m deffro, 
Ilhai yn ymladd fel cŵn, heb barchu mo hono, 
Bloeddiadau ynfydion a meddwon aflonydd, 
Myfyriodd fy nghân am eiriau y Salmydd ; 

Ni chefais ddim hûn o hyny hyd foreu, 

Ond meddwl am ddyn yn mathru’r glân ddeddfau, 
Sal, 119. 158. 


Mae liawer o wŷr bron mcddwl mai gwawdio 
Mae’r Arglwydd, yn wir, wrth fygwth ein taro, 
Nid adsain mynyddoedd a fydd yn wastadol, 
Mae ganddo ryw luoedd o amryw feirch barnol, 
A nesu mae’r nos a’r boreu i daro, 

Am fyned yn groes i’w ddeddfau a’i ddigio. 
Esa.21. 11. 


Mae medd’dod trwy’r tir yn galw am farnau, 
’Rwy’n ofni cyn hir y teimlir eu pwysau; 

Meirch cochion, a brithion, gwineuon, a chryfíonj 
Am wrthod y gwynion, a gwelir y duon 
Yn dyfod y’mlaen, maent rhwng y mynyddoedd, 
Rhai cyfion a glân wrth arfaeth y nefoedd. 

Zec. 1. 8,10,11. a 6, 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8. 

V. 

Pe byddem fel Lot y’mysg y Sodomiaîd, 

Ni gollem bob iot o’n parch a’n cymmeriad; 

Os yfi di ormod, ymrysedd neu beidio, 

Hy gamwedd a’íh bcchod nid cllir eu cuddio: 


6 


Os meddwyn ar wîn ni ŵyr y dyn hwnw 
Pa elyn a’ì trin pan fyddo fe’n feddw. 

Gen. 9. 33,35. 

VI. 

Aeth Nabal i lawr o achos eî feddwdod, 

Er yfed fel cawr ei ddial oedd barod; 

Mae llawer yn dewion fel Nahal y Carmeliad, 
Yn llawen eu calon, a’u haml gwppanaid, 

Yn ucbel eu cloch a’u croch orfoleddus, 

Mewn chwdfa o soch yn hynod w’radwyddus. 

Esa. 28. 8. 2Sam. 13. 28, 29. 

VII. 

Ac ambell un balch o’i hunan gyfìawnder 
Eel bedd a’i wyngalch er yfed cryn lawer, 

Bron haner a meddwi a siarad am grefydd, 

A’r ddiod yn poethi a berwi yr ymenydd, 

A phwy ond y nhw a’u twrw am Feibl, 

Ac ambell i Iŵ dan weiddi Efengyl. 

Mat. 23. 26, 27. 

VIII. 

Y’nghanol eu gwledd, wrth yfed yn feddw, 
Proffesant eu hedd â’r gyfraith a’i chadw; 

Er gwrando pregethau a darllen eu Beiblau, 

Eu bwyd yw coiliadau y saint a’u gwendidau, 
A welwcb i’r dyn, crefyddwr yn pechu, 

’Ewyf cystal fy llun a’r goreu o’r teulu. 

Hosea 4. 8,10, 11. 

IX. 

Fel yma mae rhai mewn cyflawn arfogaeth, 
Y’nghanol eu bai dan helm hanesyddiaeth, 

A’u gwisgoedd yn enwog fel hen Alegator, 

Ac felly’n galonog gwrthwynebant bob cyngor; 
A byw yn y tir a’r môr yr tin ffunyd, 

Yn feddw ar fîr, a chrefydd fawr hefyd. 

Jer. 7. 8, 9, 10. 

X. 

Crwydrant fel cŵn, amgylchant y ddinas, 
Eu hagwedd a’u sŵn sydd hynod anaddas. 






6 


Crwydrant yu wastad, heb gael eu digoni, 
Siaradant yn anllad y’nghanol cwmpeinì, 
Dychwelant yn hwyr, amgylchant y ddioas, 
Gan feio poh gŵr a’u geiriau yn atgas. 

Sal. 59. 6, 14. Hosea 7.14, lò. 

XI. 

Mae’r meddw ar win y’mhob rhyw gyfeillach, 
Boh amser yn flin ac hefyd yn ffolach,' 

Mae’n gyflawn o weniaeth a’i afiaeth i yfed, 

Neu godi rhyw gecraeth’am hunan ddyrchafiad, 
Nes gwneuthur y lle i hawb a f’o syml 
Yn ífiaiddîs ne’ gan archwaeth ei orchwyl. 

Esa. 57. 20, 21, 

XII. 

Ei galon ei hun a draetha ynfydrwydd, 
Y’ngolwg poh dyn yn llawn o wallgofrwydd, 
Bhyw ochain a dadwrdd fydd gwedi gwallgofi, 
Mawr g’wilydd, a gwradwydd, ac anfad dylodi; 
Diodyd’d, a’u tarth, a bigant fel neidr, 

Gan rwygo fel arth os yfi di lawer. 

Diar. 23. Amos 5. 18,19, 20. Diar. 17. 12. 

xin. 

I bwy meddi di mae ochain yn gyfiawn, 
Gweiiau di ri’ a dadwrdd anuniawn, 

Mae’r ateb yn barod mewn adnod o’r Beibl, 

A dyma ddrws trallod sef gwrthod Èfengyl; 
Mae’r meddw ar win fel cysgwr ar hwylbren, 
Ystyria, O! ddyn,dy gyflwr yn fuan. 

Diar. 23. 29, 30, 31, 32. 

XIV. 

Fel draen a rydd dro yn llaw y dyn meddw, 
I’w synwyr bob tro, dihareb i hwnw 
Er duìio a’i glwyfo ni theimla un gronyn, 

Mae’n ceisio pan ddeffro ei gwrw i’w goryn, 

A myned mewn rhwysg iddygn ddaranedigaeth, 
Yn holloi mewn cwsg y’ngafael marwolaeth. 

Diar. 26. 9. 

XV. 

Ynfydu yn fawr mae dynion gwatwarus, 

Gan redeg i lawr i lyngclyn truenus. 



Gwnaeíhom gyfamod, medd llawer, âg uíî'erti, 

Mae cyngrair cydwybod seriedig yn gadarn; 

Doed barnau neu’r bedd, cawn weled tangnefedd; 
Ni cbollwn mo’n gwledd mae’n gobaitb mewn ffolcdd, 
Esa. 28. 3,7/8. 

XVI. 

l un call ef am ei balogrwydd, 
i’r llall Rwy’n llawn o sancteiddrwydd; 
rbod y cwbl yn raeddẁl fy ngbalon, 

doetbion; 

ŵod 


Cerydded 
Ei ateb wna’ 

’Bwy’n gwyl 

’Rwyf cystal fy ngorcbwyì'ag un-gwr o’r 
A cbalon y dyn yn ynfyd ì Wj 
Wrtb yfed ei win yn yfed i feddwdod. 

Esa. 65.2, 5. 

XVII. 

Blae’r gelyn bob awr yn dallu meddylií 
I’w dangos yn fawr, a llai eu pecbodau, 

A bwythau yn chwerthin am ben eu trueni, 

Yn ufydd i’r gelyn wrth yfed a meddwi; 
Clindarddacb mae rbain a chwertbin a chrecbwen, 
Yn debyg i’r drain yn llosgi dan grochan, 

Diar. 14. 12, 13. lago 4. 9. 

XVIII. 

Mae carwyr y gwin yu canmol eu calon, 

Ac angau ei hun sydd lond eu colyddion, 

Wrth ddyrysu eu synbwyrau â tharth eu diodyddj 
Trwy boethi’r gwythenau o gylch yr ymenydd, 

A’u penau fel y plwm a’u traed yn o drwstan, 

A’r baich yn rhy drwm i gefnan mor egwan, 

Diar. 5.10, 11,12,13. Esa. 10. 18, 19. 

XIX. 

Y corph, yn lle bwyd, ga’dd ddiod î’w lenwi, 
Wrth borthi yr hen nwyd mae’r cylla yn colli, 

Y boreu wrth godi bydd gwaeddi am wydraid, 

A hyny ì ddofi, yr awydd i yfed, 

Yn lle cymmeryd bwyd i faethu’r aelodau, 

Myn’d dynach i’r rhwyd, a nes nes i angau. 

Diar. 23. 20, 30,3E 32, 33,'34,35. 

XX. 

Enynîad pob nwyd mewn natur yw meddwi, 

A dyiüa y rhwyd a ddaliodd hen gawri; 




8 i 

Rhyw filoedd o ddrygau a darddodd o feddwdod, 
Dychrynllyd laddiadau ar fyrdd o fabanod 
Genhedlwyd naewn gwres waith yfed gormodedd, 
Gwnaeth delcyn fel pres i wneuthur pob carawedd. 

Esa. 48. 4. Hosea 4. 10,11. 

XXI. 

Er cymmaint oedd dawn gan Balaam y dewin 
I regu yn iawn, a’i awydd fel gelyn, 

Fe fethodd wneud hyny er maint ei aberthu, 

Nes iddo eu denu i’w gwleddoedd i’w llygru, 

Ac yna mor hawdd oedd iddo felldithio, 

Fe gwympwyd i’r clawdd dri wyth mil o dano. 

Num. 25. 1,2, 3, 9. 18, 

xxn. 

Er cymaint o draul ’rodd Balaam ar Balac 
I wneud Israel yn wael gael ennill yr anrheg, 

Er amled allorau aberthau dewiniaeth, 

Tri seithiau ar fryniau”ac ehyrth mor helaeth, 

Eu meddwi oedd y rhwyd ddyfeisiodd y gelyn, 

Ac yna mewn nwyd plygasant i’r eulun. 

Num. 23.1,14,29. 

Y ddichell a arferodd Balaam i fwrw rhwystr o 
flaen meibion Israel, Dat. 2. 14, oedd trefnu mân 
defyrn yn agos atynt, a rhoddi dwy, neu ych- 
waneg, o’u merched glanaf i’w cadw yma a thraw, 
a rhoddi peth yn y ddiodi gynhyrfu eu nwydau, 
megis math o swyn, ac yna eu denu i odinebu; ac 
wedi ymgyfeillachu felly, aethant gyda hwynt i 
addoli Baalpeor, lle y cawsant ddigon o feddwi a 
godinebu yn eu gwleddoedd, Num. 25, 2, 18; a 
bu feirw o’r bobl 24,000, Num. 25. 9; a lladdwyd 
o’r Midianiaid fìloedd lawer, Num. 31.. 16,17,18, 
a Balaam a laddasant er ei holl ddichell, Num. 
25. 8. Gwel esponiad Ainsworth, ac eraill, ar 
Num. 25. 

XXIII. 

Fe fethodd y gŵr er iddo aberthu 
A’u rhegu yn llwyr er ceisio gwneud hyny, 

Pan upwaith y cafodd hwy i yfed gormodedd, 

Yn fuan fe Iwyddodd i’w denu gan wragedd. 


9 

Gwadasant eu Duw, plygasant i’r ddelẁ, 

A dyma y briw a’u lladdodd yn feirw. 

Diar.9.15, 16,17,18. 

XXIV. 

Mae Bacchus, a’r bîr, yn difa ei filoedd, 

A Venus yn wir ei myrddiwn a laddodd; 

Mae Bacclius yn pwlu a dyrysu y synbwyrau, 

A Venus yn denu i ddyfnion bydewau, 

A’r ddau yn cyd ladd yn ddistaw â chusan, 

Yn raddoí bob gradd a garo eu cwppan. 

XXV. 

Mae Bacchus a’i win, a Venus a’i llygaid, 

Yn magu rhyw strin rhwng meibion a merchaid, 

Y gwragedd yn methu cael ymborth i’r teulu, 

A mammon yn sori ar ol ei ddirmygu, 

Ac Orion yn d’od i’r gwely fu gynnes, 

Oan roddi dan dro’d Pliades prîodas. 

Job 31. 12. Zec, 5, 3,4. Mal. 2.14,15,16. 

XXVI. 

Yn canlyn y rhain mae barnauy nefoedd, 

Yn anfon rhyw ddrain i lenwi eu celloedd, 

Tylodi ac aflwydd ar bob peth a driner, 

Cywilydd, a gwradwydd, euogrwydd, a phrinder; 

Y gwragedd a’r gwyr ynben-ben â’u gilydd, 

Dan drallod, a chur, a phechod ar gynydd. 

Diar, 10. 3,9, 10, 12. 

Bacchus y paganiaid oedd Dduw y gwin, sef 
mab i Jupiter o Semele, meddynt hwy; meddwdod 
a godineb oedd gyffredin yn ei addoliad ef a Venus. 
Venus y paganiaid oedd dduwies anlladrwydd, a 
heurant fod y flaned Gwener yn tueddu meibion a 
merched at hyny, ond y gwir yw nad ydyw yr un 
o’r planedau yn tueddu neb i bechu, ond yn effeith- 
io ar yr elfenau y’nghorph dyn, fel y maent yn 
effeithio ar y ddaear, Na ddyweded neb pan 
demtier ef, gan Dduw i’m temtir (na chan ddim o’i 
waith,) lago 1.13,14,15, ond gan ddyn a’r diafol. 
XXVII. 

Gwatwarus yw gwin, terfysgaidd yw bragod, 

Fe sioma bob un pan yfo fe orraod. 





lÖ 

Dyn ynfyd yw liwnw a feddwo ar gwrw, 

Neu ryw beth o’r gnw a’i gwnelo fe’n feddw,^ 
Blae wermod yn wir a bustl a dagrau 
Yn dyfod o’r bir pan dd’ryso’r synhwyrau. 

Jer.9. 15. 

XXVIII. 

Y Sabbotb a’i bwyr a gedwir i Baccbiís, 

A’i dreulio yn llwyr heb gapel nac eglwys, 

I yfed yn ëon y’mysg yr ynfydion, 

Gan edrych yn ddigllon ar bawb o wyr mammon 
Caiff Venus ei gwadd i blith y cwmpeini, 

A hiíhau yn lladd yn gystal a meddwi. 

Diar. 9.18. 

XXIX^ 

Ar foreu ddydd Llun y gŵr a ddaw adre’ 

Yn glafaidd a blin heb ganddo un ddimai, 

A’r wraig yn aflawen yn gwaeddí Ilen fulain, 
Pwy feuden neu buttain a gafodd fy arian 
Ddygasoch o’r tŷ ar foreu dydd marchnad, 

A welwch i íì a’ch plant heb un tamaid. 

Diar. 5. 9,10,11,12, 13, 14. 

XXX. 

Ac yntau mewn nwyd yn llawn o gynddaredd, 
Aceisrau cael bwyd a phob peth yn llonwedd, 

Yn dechreu cynhyrfu a bygwth ei cburo, 

Ac hefyd yn heuru mae hi f’asai’n hwrio, 

A’r diafol yn y ddau yn dirgel weithredu, 

A dyma ddull rhai yn raagu eu teuìu. 

Diar. 6. 12, 13, id. lago 3. 6, 16. 

XXXI. 

Aeth llawer o wyr, waith yfed gormodedd, 

Yn sarug a sur a chwerwon i’w gwragedd, 

Gan farnu putteiniaid yn fwy eu rhinweddau, 

Ac felly yn anllad i edrych dros gloddiau; 

Ac hefyd bron lladd eu gwragedd eu hunain, 

Mor dywylî a’r wadd mewn cadwyn gan satan. 

Jer.5. 7,8. Mal. 2. 14, 15. 

xxxir. 

Godineb a gwin ladrattant y galon,^ 

A garo eu trin gaiff lawer o arcbollioii. 


11 


Er doethed fo’r dynion, pan elont i’w coledd 
Hwy giliant o Seion a thŷ yr ymgeledd 
I ganlyn eu chwant i bant o wrthgiliad, 

I defyrn yr ânt ac at y putèeiniaid. 

Hosea 4. 11. Esa, 28. 7. 

XXXIII. 

O adyn o ddyn, anufydd boh amser, 

Wrth yfed y gwin heth sydd ar ei gyfer ? 

Mae yno ysgrifenydd ar galchiad y pared, 

I’w ddai'lien, a gorfydd ií’ wrando’r dehongliad, 
Fe’th gafwyd yn brin y’nghlorian cyfiaw’nder, 

O ganol dy win fe’th gyrchir i gai-char. 

Han. 5. 5,23, 27, 30. 

XXXÎV. 

Bydd anodd yn wir wynebu yr orsedd 
’Rol gwrthod mor hir wahoddiad trugaredd, 
Bydd dechreu ar ochain ar ol i’r cnawd girio, 
Heb obaith drachefn er pob rhyw ymwyìltio; 
A’r fynwes mewn och Pa fodd y diystyrais 
Yr addysg bob tro gan ddoethion a gefais. 

Hiar, 1. 24, 25,20, 27,28,29,30, 31. Hiar. 

5. II, 12,13. 

XXXV. 

Pe meddit dair mil o ddefaid fel Nahal, 

A gwraig yn gynil, yn dduwiol, a thawel, 

Os ynfyd a fyddi a meddwi fel yntau, 

Hy fywyd a golli hu’th ddilyn pleserau, 

O ganol dy wledd heb heddwch cydwyhod, 

Ti gwympir i fedd er bod yn amharod. 

1 Sam. 25. 1, 36, 37. 

. XXXVI. 

Pe’th ddenid gan ddyn i feddwî a gwledda, 

A digon o wîn heb dalu un ddimai, 

Na fwrw dy goelbren y’mysg y cwmpeini, 

O gochel rhag ofn it’ yfed a meddwi, 

O guwando dy dad, na chwenych eu llwybrau, 

Ac attal dy draed rhag jneddwi fei hwythau. 

Jer. 35.6. Hiar. 4.1, 2, 3, 4, 5, &c. 





12 


XXXVII. 

Pe’th ddenid gan fil i yfed gormodedd 
Y Sadwrn neu’r Sul gän fhwrion eu hagwedd, 

Bydd cyfrif o’r araser yn gystal a’r arian 
A dreulir yn ofer i yfed feb angen; 

O cofia dy Dduw, a chadw ei ddeddfan, 

Rhag iti gael briw lŷn wrthyt hyd angau. 

Dan. 5. 1,5, 6. 

XXXVIII. 

Rhag edryeh ar wraig a chwennych ei thegwch, 
Nac ŷf 0 win draig sy’n byw mewn anialwch, 

Fe enfyn y gelyn wreichionen yn fuan, 

A’th nwydau a ennyn fel pylor neu frwmstan, 

A thithau ar dân nas gwyddost ei natur, 

O gochel, bydd lân, rhag iti gael dolur. 

Deut. 32. 32, 33. 

XXXIX. 

Grawn sypiau go sur, a chwerwon i’r enaid, 

Yw bragod a bir pan feddwir wrth yfed, 

Fel gwenwyn y dreigiau yn meddwi i draíîod 
Yw yfed pleserau pan ddeffru’r gydwybod; 

Nac edrycfh ar liw y gwin mewn cwppanau, 

Mae ynddo beth byw a’th fratha fel dreigiau. 

Deut. 32. 32. 

XL. 

Belsasar oedd fawr, a’i fil o d’wysogion, 

Yn yfed fel cawr yn siriol ei galon, 

Heb unpeth mor addas i’w gario i’w wefus, 

Er cymmaint ei balas ’doedd yno ddim cymrawys 
Ond llestri tŷ Dduw i feddwi ei gyfeillion, 

Er llonned ei fyw fe saethwyd ei galon. 

Dan. 5. 2,3. Esa. 5.12. 

XLI. 

O! deffrowch wŷr mawr, chwi feddwon, ac wyl- 
Nesu mae’r awr y derfydd eich harddwch, [wch, 
Mae udo yn canlyn pan gollir pob bendith, 

Ac wylo, a dycbryn, dan deimlad o’r felldith; 

Mae yn nesu bob dydd, diangwch i’r cysgod, 

A llefwch trvry ffydd am faddeu eich pechod 
Joel 1.5. 


13 

XLir: 

O Arglwydd fy lôr pa bryd daw diwygiad, 

A heddwch fel môr i drefnu trueiniaid 
Sy’n yfed a meddwi yn hollol ddiofon 
Heb feddwl am lesu o dan yr ergydion 
Digofaint ei Dad yn erbyn pechadur, 

Ara roddi dan draed ei ddeddf yn ddiystyr. 

XLIII. 

O, dysga bob dyn ddefnyddio ei arian, 

Ei amser ei hun, ei fywyd, a chyfan, 

Atlwyddiant dy deyrnas, fel gweddai i grist’nogion, 
Heb feddwyn anaddas, na neb yn afradlon; 

Bydd diod fo gref, a phob peth fo reidiol, 

Dan fendith y nef wrth fyw yn gymhedroL 
XLIV. 

Addoliad i Dduw f o y’nghanol pob teulu, 

Fel angor, a llyw, a halast i’w llestri, 

Wrth hwylio i’r cefnfor tu draw ì’r gagendor, 
Duwioldeb fydd drysor, ni cheisiaf yn rhagor ; 
Wrth fywyn y byd ac hefyd yn anga’, 

Fy ngobaith i gyd fydd Aberth Calfaria. 

XLV. 

Er colli fy lle ttiewn myrddiwn o fanau, 

Wrth gyfraithy ne’ un euog wyf finau; 

Er cadw rhag meddwdod a phethau cylioeddus, 
Mae’r raeddwl, ’rwy’n gwybod, yn eitlìaf trucnus, 
Y’nghyrau y byd a’i ofer bleserau, 

Fy ngobaith i gyd yw Abei'th Calfaria. 

XLVL 

Er cystal yw’r gwin i’r claf a’r digalon, 

Fe dynodd y dyn, do, arno felldithion, 

Wrth dori y rheol a roddwyd yn Eden, 

Daeth roelldith yn hollol ar ffrwyth y ddaearen ; 
’Cha’dd lesu mo’r gwin heb fustl a Mara, 

Fy ngobaith yw rhin ei Aberth a’i glwyfau. 


DIWEDD. 


14 

Cÿwydd yn erbyn Meddwdod. 

13 

JlBEIÜS yw'n gwlad, gwytiiad gau, 

Baich hudol o bechodau 
Llwythog ac euog eu gwedd, 

Tan wyro at anwiredd; 

Un baich a wn o bechod, 

Yn dwyn rhwystr o dan y rhod, 

Yw meddwdod, gormod a’i gŵyr, 

A ro’es anaf ar synwyr; 

Foen drwy fau,pendro fydd 
Dra mynych i droi ’menydd, 

Gormod o ddiod a ddwg 
Wr ofer-ddryd ar fawr ddrwg: 

Pwy a ddengys â’i fys fai, 

Mvyy na gwendid mewn gwin-daî, 

Mân defyrn yraa yn difa, 

A hyw ar dwyll heb air da; 

Pa anhwyl waeth pwy ni Iwngc, 

Pob treflan pawb a’i traflwngc, 

Ag yfed frv¥d gafod frati 
Dros fesur, diras foesau ; 

Gyfeillach drwy afiach dro 
Fu'r esgys i fy rhwysgo, 

Pylu’n hurt, pa waei wanhau 
Os yn hir y synhwyrau, 

Pylu’r co’ trwy ango trwm, 

Bedd rhy-sâl, boddi rheswm, 

Dinystro’r corph a’i orphen, 

Dalíu pwyll deall y pen; 

Oes modd nes, osmeddwyn wyt, 

Troi’n adyn, truan ydwyt, 

Pob afiechyd clefyd, clyw, 

Dirin wyd, dy ran ydyw; 

Wrth ruo, coíio cyíaiil, 

Haner nos fe heinw’r naill 
Yr iechyd, ni wrthyd neb 
Phîoì lawn o fFolineb, 

Wrth dy dfwyn gwenwyu i gyd, 

Yfi achos afiechyd: 



. 15 

Trwyn perlog mawr, gwerthfawr gŷn, 

Mor euraid a marworyn, 

Tanbaid yw’ch llygaid goch llog, 

Loyw gochiou dan ael guchiog, 

Delw y Tad, dilewyd hi, 

Gwrthwyneb a gwrthuni, 

Aflendid, newid yn ail, 

Dan yfed, i anifail; 

Gwilia feddwyn, un gwael fyddi 
O garu’n llyn gwrw yn lli, 

Dal i’th law, diluw a’th wlych, 

Hwn a fawdd hyn a feddych, 

Gwall i ddyn golli ei dda, 

Ofer-daith, efo’i eir-da, 

O! gwall rho’i isgell yr haidd 
Yn ei fol anifeilaidd; 

Drwg a wyddost drwy goddiant, 

Drygwaith blau dy wraig a’th blant, 

Drwg i’r corph drwy gwrw caid, 

Drwg 0 fan drygu’r enaid, 

Digio Duw, dwg y dial, 

Diaü it ŵr y daw tal, 

Oni wellei ýn y llwch, 

Trp dy fâr trwy ’difeirwch, 

Ofna airDuw, ofna’r dydd, 

Oína’r cur, ofna’r cerydd; 

Moddion chwith, meddwon ni chânt 1 Cor. 6,9,10. 

Htt'y gynnyg at ogoniant 

Teyrnas Dduw trwy iiaws ei ddig 

Gan ffwrn y gyneu ffyrnig; Esa. 5. 14. 

Gwae feddwyr o gau fyddin 

Ephraîm, eiu gwyr ffrom mewn gwin; Esa. 28. 1. 

Nid gweddaidd y digwyddiad, 

Ba noeth glw'yf i benaeth gwlad ? Diar. 31. 4. 
Anweddeiddiach, yn ddiddawn, 

I wreng llesg yr ango’ llawu; Diar. 31,5. 

O daw’r byd i wyro barn, Esa. ò. 23. 

Doed gwedi diod gadarn. Diar. 23.32. 

Piga’r gwin, hoff frigin ffrwyíb, 

Fcl y neidf filain adwyíh. 



Î6 

Ac a frath cyfryw wythen 
I flysiwr ffol fel sarfl hên: 

Gwae ar deiau’r gŵr diwall 

Faeddwr llwyr a feddwo’r Ilall, Hab. 2.15,16 

Bydd gwarthruddiad chwdiad chwant, 

Wr gwan, ar eì ogoniant; 

I bwy y mae gwae i gyd, 

I bwy ochain heb iechyd, 

I bwy gynen, bai gwynias, 

I bwy ddadwrdd cyffwrdd cas, 

I bwy yn weision a^u bod 
Heb achos ond o bechod; 

Pwy â’r llygad perl lliwgoch 
Ond meddwon, meirwon fel moch? 

Nìd un cythraul, hirwael haint, 

Ar gwynfan â i’r genfaint, 

Llu malais, allu milain, 

Llu ango’ rhwth, lleng o’r rhain, 

Yn dorf o wyniau dirfawr, 

Mam pechod yw meddẅdod mawr; 

O feddwdod tra anghlod trwch 
Drwy warth hyll o drythyllwch, 

A dengwaith y daw angall 
Drwy gwrw llwyd o’r drwg i’r llall; 

Marw yn feddw anfuddiawl 
A ddug lawer un i ddiawl. 

Blae yn bryd â llawnfryd wellhau, 

Trwy ddychryn tro i ddechrau, i 

Trwy wahoddiad tro heddyw, , , 

Na oeda fab yn dy fyw, 

Dal iawn bwyll, dilyn bellach 
Gymedrolder, arfer iach, 

A gwaeled yw gwilia dâl 
Deifas, na fydd diofal, 

Ohl na ddos i’r geuffos gam,— 

Sobrwydd—ifynwes Abra’m-; 

Na weled aiinuwiolion 
Arw lid Duw ar y wlad hon, 

Na gwae eilwaith na gwialen 
Am bechod meddwdod, Amcn. 



